akabagong Radyo ng mga 
Pirata ng Himpapawid sa 
Panahon ng Krisis sa Klima: 



Kontemporaryong 



Ethnograpi ng Radyo Itim 
Kasalukuyang Krisis sa Klim 




Randy T. Nobleza 
Marindukanon Studies Center 
Dnum DLSU 





W«MD0(Cl\MOM 

studies center 



D A N U M 



PIRATE 

RADIO 



abstrak 



• Hindi bago ang Radyo Pirata lalo na sa mga mauunlad na bansa at sa 
panahon ng pag-aaklas. Ngunit, pagpasok ng panahon ng internet ay 
dumami ang bilang ng mga teknolohiya na gumagawang pusible sa 
pamimirata ng himpapawid. Kahit sa mga bansa sa global south ay 
nagkakaroon na rin ng bwelo ang mga radyo sa internet. Isang partikular na 
halimbawa ang Radyo Itim. 



Radyo Itim 



• Ang una ay tungkol sa kaibigan naming galing sa Australia, bahagi ito ng info 
tour ng deep green resistance, isang radical ecology na pangkat. 




Radyo Itim 



• Ang ikalawa hanggang ika-apat na episode ay 3 araw na magkakasunod na 
ere sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman na may sumusunod na paksa: 
post disaster response tungkol sa mga misyon ng mobile anarchist school sa 
San Miguel, Leyte pagkatapos ng bagyong Haiyan (Yolanda), ang kasunod ay 
tungkol naman sa solidarity economy ng pinapalaganap ng isang NGO sa 
pangingibang-bayan (migration) TIGRA (transnational grassroots research 
and action) at ang pangatlo ay tungkol sa apocalyptic tourism sa Timog 
Katagalugan, sa isla probinsya ng Marinduque. 



Radyo Itim 



Ang pinakahuling ere sa himpapawid ay 
naganap sa Helsinki, Finlad sa tulong ng 
kaibigan namin sa planting rice collective, 
na mayroong art residency sa Europa at sa 
nagsimula ng Dystopic Future Memory na 
nakabase ngayon sa Tokyo, Japan at sa 
naunang panauhin namin mula sa onsite 
inforshop. 



\m SYSTEMS FAIL 



AN ONLINE RADIO DISCUSSION ON 
AUTONOMOUS ORGANIZATION & DIRECT ACTION 



1 1|| /1V^^>W^^R H Y T H M ASYl 



(IRA) 




Konseptwal na Balangkas 



• Kung gagamitan ng kritikal na lente ng postcolonial na teorya at 
pagsasakatutubo ayon sa sariling pananaw ang produksyon sa radyo ng 
Radyo Itim bilang kontemporaryong radyo sa panahon ng internet. Taliwas 
ito sa lohika ng kapitalismo kung saan gumagawa ng mga programa upang 
ikonsumo lamang ng mga tao. 



Resulta ng Pag-aara 



Ang pirata ng mga himpapawid ay gumagawa ng mga tahasang relasyon 
upang magkaroon ng mga makabuluhang kolaborasyon. Ang mga 
nabubuong tahasang relasyon ay siyang alternatibo hindi lamang sa 
palengke kundi maging sa estado. Ang radyo pirate sa himpapawid ay 
nagsisilbing malikhaing pakikibaka sa panahon ng internet at makabagong 
panahon. 



Network Analysis 



The internet is not just a new technological innovation; it is a new type of 
technological innovation; one that brings out the very essence of 
technology. We have to come to realize that the net is too gigantic and 
protean for us to think of it as a device for satisfying any specific need and 
each new use it affords is a surprise. What the web will allow us to do is 
literally unlimited. This pure flexibility naturally leads people to vie for 
outrageous predictions as to what the net will become (p. 2) 



• Manuel Castells 



Post Media 



. From the moment on, we can hope for a transformation of mass media 
power that will overcome contemporary subjectivity, and for the beginning 
of a post-media era of collective-individual reappropriation and an 
interactive use of machines of information, communication, intelligence, art 
and culture. 



• Felix Guattari 



Opening on Saturday, July 26th 5PM 



Warehouse 1 2A, La Fuerza Plaza, 2241 
Tel: 659-3697 Email: gallerynova@gnr 



Radyo itimFM, an online anti- 
authoritarian radio project based in 
the Philippines, is scheduling a radio 
program this Sunday related to the 
current art exhibition entitled 'The 
Heist Conference'' curated by Jay 
Ticar. This scheduled radio program 
also acts as an online sculptural- 
performance art. 



